






; "MY ms tg 
( Alrg i FT 

AA yb med & 
P â 


MARWNAD, 
Ll ER 
ae COFFADWRIAETH , 
|. AM Y PARCHEDIG 


ZECHARIAS THOMAS,. 
FFROG YR EFENGYL 
YN 


_ABE RDUAR: 
A'R 
“Ew Perth nel 


Dyw edir îddo bregethu'r Efengyl dros 60 mlynedd, 
axbu yn ' gweinyddu yr Ordinhadau saith neu wyth a 
deugain o. flynyddau. — Yr hwn a ymadawodd 16 o: 
Ionawr, yn y wyddyn i816; yn y 89 flwyddyn o'i. 
oedran... 

NOU 
GAN 


DAFID S.AUJYD ERS. 


a a Î bydd lO NUDD 


“B, /'DAVI ES, 


Ei Gyd-weinidog, a bregeihodd: yn ei. A oddi ar: 
(is “Heb. xiii. 7: u^ o 
«Meddyliwch am eich HEFY & a 











GMARWNAD, &e 
€ Eb, obo a Ur 


1. “ E'S newydd wnaeth i'm wylo (chwi ellwch goelio'i gyd) - 
' Mae'n digwydd mai Nhredegar yr o'wni arhyn obryd, . 
Sef pentref yn sir Fynwy (gwyr llawer am-y.lle) 
Cwrdd Misol o'em ni'n gadw, acamryw 'nghyd âg e', 
2 Fod ZECHARIAS TOMos, fu'n dangos i mi, do, 
"Nawr wedi myned ymaith; er trefnu llawer fro; 
Ty nhad; fy nhad, a cherbyd i Israel hefyd oedd, 
Ac hefyd ei farchogion yn gyson iawn ar g'oedd, 
* 'S. Ei blant rhinweddol mwybhìon gollasant dirion dad, 
A cholìed sy'n gyffredin hyd 'n od ar led y wlad.; 
Ond,Och! yr Eglwys wiwglod a ga'dd y«dŷrnod dwys, 
O'i weled ef yn gorwedd mor griedd dan eì grwys.. 
Ei rodiad-oedd anrhydedd, mawr rhyfedd a mawrhad, 
i'r byn oedd yn broffesu o grefydd Duw ei Dad; . 
Ei gamrau'n union gym'rodd, dilynodd â dwylaw, . 
A Hyn, gymroddarno'n ddilys, nes myn'd yn drefnus draw: - 
O beed i'n nerfbu ninnau 'r un Duw a'i nerthodd ef, 
Nes myned yn fuddugol o'r byd 'r y'm 'nâwr i'r nef; 
Ac ynofyth-iganu 'n un yny teulu. teg, 
A diddan, mewn dedwyddwch, hyfrydwch yn ddifreg. . 
8,O ZECRBARJAS TOMOS, bu'n aros yma'n hir, 
Dros Ilawer o flynyddoedd pregethodd ef ygwir; 
“O'r diwedd -ymadawddd, mewn rrefoedd mae e' 'nawr, 
O ra ei enaid (coeliwch) a'i gorph yn-llwch y.llawr. 
Bu yn y weinidogaeth yn helaeth iawn o hyd, 
Dros drigain o flynydtloedd, trwŷ amryw. barthau'r byd ; 
Elafuriodd â llawn fwriad,.o gariad yn y gwaith, 
Nes iddo'n hollol felly dJibennwr dydd a'r daith, . 
8. Bui mi'nlad, ni. d'wedaf, o'r mwynaf ar y ma's, 
Ff un o'r rai oedd gryfion yn athrawiaetliau gras; 
'A mynych mewn amynedd, yn rliyfedd iawn y rhodd 
í mi gynghorion auraidd, dirgelaidd ac ar go'dd, 
9 Diysgog ian a helaetìryn yr athrawiaeth rad, 
Ac i lefarwyr ifaingc bob pryd yn diriondad ;..,._.., ., 
'Arwciniwr, cyfarwyddwr, hyfforddwr i'w.goff hau, 
“ O 1golli, gwna'i gyfeillion lais cwynion, dan lesghau. 
i0 Cyhoeddai'r iechydwriaeth yn helaeth iawn o. hyd,- 
I uawb a gredai'n Iesn, 'r hwn fydd yn barnu'r byd; 
Ond am yr anghredinwyr, a'r gwawdwyr drwg eu gweâd;. 
Cyloeddai'n hŷ na welent wir fywyd bir a hedd. 





Md. 


ca 


“â 


i â " u el 





— 91 Ei gorph a'i enaid yma fu'n ddiwyd yn ei ddydd, 


OM 

Ìl Sefydlog a.diysgog iawn oedd yr,enwog wr;. 

Duw oedd ei Gyfarwyddwr, Duw .oedd ei Dŷ a'i Dwrs- 
Duw oedd yu bob peth iddo.ac ynddo, dyna'r gwir, 
Ac hefyd bob peth.drosto i'w-ddwyn yn«deg i dir. 

12 Cwrdd Cwarter.a Chymanfa, lle byddai wycha'i wedd, . 
Un didwyll yn dywedyd am D'w'sog hyfryd-hedd ; 

Nis ceir ef yn.y rhei'ny, mae. hynny. felly:n fawr 
Alarnad, i flinderog, a llwythog.ar y llawr... 

18 Mae adsain ei bregethau'n.fy, nghlustiau'n awr ynehlo,. 

Ni pheidiaf. hyd fy marw, mo'u. cadw hwy mewa cog: 
Mawrygu Person IESU, pregeiliu felly fu,. 
Rboi alwad i ni ddwad i drefniad.Ceidwad cu... 

14 Athrawiaeth gras oedd hynod.o barod yn ei ben, 

Hi wreiddiodd yn ei galoni ni, fe'i icadd o nen ;., 
Rhoi/laeth i'r gwan Nr 'en o fronau'r drefen fry, 
Bwyd cryf i'r rhai cadarnafa dewraf yn ei dŷ. 

15 Yn Eglwys ABRBRDUAR y0 awr mae trydar trwm, 

Âr ol ei fyned adref, fefydd y,lie'n fwy.llwm; 
Ond hyn sydd Yw ddywedyd, mai'r. Duw.fu gyd âg Cy 
Sy'n abl codi etto rai lwyddo yni le-. ì 

16 Cyu iddo fe gyfodi, ei Dpu w. oedd gyd â â'r gwaith, 

Ar ol ei fyned ymaith, (clywch chwi) ni pheidia Fet 
Mae gantho fe gynhauaf, o'r mwyaf : ar y ma's, 
Rhaid iddo.fe gael gweithwyr i.daenu 'Fengyl gras, 

17 Gwnaiff Arglwydd y cynhauaf roi gweithwyr at ei waith, . 
Daw gweinidogios ddigon, er bod. ei faes yn faith; 

Te lenwir etto'r bylchau, rhaid cau adwyau DuUWw,. 
Ni feth ef eisiau gweithwyr, tra fyddo dyn yn fyw.. 

18 Yr Arglwydd Dduw ^'i rhoddodd, ac a'i cymmerodd ef, 
A: bendigedig ydyw ífyrdd union ffyrdd y nef; 
Dai iawn y gwnaeth ef bob peth,fe dd wedir ryn ryw ddydd, ; 
Gan rni sy' heb ddeall etto,'n ol d'od o'u rhwymau' nrhydd.. 

19 Trwy'r oesoedd fe ofalodd yn rhyw fodd ain eu rhoì; 
Rhai sydd yn dyfod” beunydd, ac eraill ffwrdd yn. ffoi; 
Pan gaífom ninnau'n gosod mewn beddrod 'nawr sy'n bod, 
Bydd eraill gan yr Arglwydd, da dedwydd, wedi d'od; 

20 Wel ymgysura 8ION, a chymaer, galon- gŵr, 
Can's Arglwydd mawr y lluoedda saif o'th blaid yn siwr; , 
Ti ferch pendefig liawddgar, a.gwiw- gar iawn eigwedd, 
O'r ilweh ar frys ymysgwyd, arlwywyd i ti'r wledd. 


Í 


Ei gorph a'i enaid yna'n ddi-wân gânt rodio'n rhydd,. 








o 
A 


Heb fyth ymadael wedi'n, na gelyn yno i'w gwrdd”. 


' Byth wedîgwisgo trallod a phechod hefyd ffwrdd, 
— Efe sydd wedi myned trwy angeu loes yn lân, 


Fe brofodd ef o'r diwedd y blinder hwn o'm bla'n s' an 
Mae'i DDUW e'n fywi fiuneu, nac ammeu f” enaid.g wau, 
Fe'th gynnner ogoniant a mwyniant yn y man. 


'Mae gobaith am ogoniant a llwyddiant uwch :y llawr, 


Yn rhoillawenydd 'beunydd, onewydd yma'n awr, 
Wrth ddiodde' gorthrymderau, myn gorfoleddu le, 
Gan hyiiny pwy all draethu, pa beth i'ni fydd ne” ? 
Duw'n bob petli ni wedi'n, beb 'mofyn un peth mwy,". 
A phawb yn iach ei fywyd, heb glefyd ac heb glwy; 
Pryd hyn cyrhaeddir digon, heb ofon yn y byd, 

Fyth fyth fel v pregethir, na feddir hwn'o hyd. 
Dibangfa lân ar bechod, a phob rliyw sorod sydd, 

Ni a ganwn 'nawr mewn 'fhyfel; yn dawcl am y dydd: 


Nos angeu sydd yn dywyll, y ganwyll sydd i'w gael, 


Í ddangos brymuiau gwynfyd, a bywyd hyfryd hael: 
Mae Iesu'n briod ffyddlon, ì i'r afon fe ddaw'n rhwydd, - 
Paw i ni gysur hynod o'i ganfod yn em gŵy jdd; 


. Na wangalonwch, frodyr, mae'n gywir ì' ni gyd, 


Fe'n dwg 1 wlad gorfoledd, i feddu hedd o ryd.” 

A Davres bardd o Hwlffordd, y pêr ladmerydd mwyn, 
Mae 'yntef wedi'n gadael, y gân adrodd yn gwyn; 
A'i gwyno ef yn ganu, a gorfoleddu' n lân, 

Lle oedd i berchi a'i drysor, mae'n wir ddible o'r bla'n. 
Daw ìm ' newyddion trymion, a blinion yn y! bla' îì, 


AA fyddwyf ar y «daear, y galar faedda gân; ; FM 


29 


Mae'r cwyno'n fwy nâ'r canu, mae felly drnaf fi, 

Clywch, frodyr gwyeh. HN ai iach o wedd y'ch - 
chwi ?. 

Pan gaffom fry gyfarfod, o lrynod fydd yr hwyl,' 

Cyd-foli a chyd-wledda, byth mwy gyd-gadw gwyl; . 

Tfarwel i bob rlryw benyd, -y-gofid a'pliob gwae, 

Pan gaffom weled IEsU'n ddymunol fel 'y mae, 


200 Dduw byddfnoedd Israel, yn rhodd bydd dio'm rhan, . 


i'ra fyddwyf ymyr anïal, o: cynnal f^ enard gwan; 
A gwna fi'n addfed. ryw bryd, i'r byd tu draw ì'r beddo. 
“Gael: etifeddu: bywyd, a gwynfyd, hy&yd hedd. 


DIWEDD. . 





